ÍSLENDINGADÁGURINN 



FERTUGASTA OG ÁTTUNDA ÞJÓÐHÁTlÐ 
VESTUR-ÍSLENDINGA 













'I'he Departmenl of Mines and Natural Resources 
extends greetings to you of Icelandic origin and ex- 
presses appreciation of the contribution which you 
have made to the clltural, economic and commercial 
life of this new province. 

Faith and confidence in the sufficiency of the po- 
tential natural wealth of this great new country in- 
spired your. forefathers to start life anew amid its 
forests, lakes and streams. 

II is the sacred duty of our generation of Canadians 
to preserve antl conserve its varied wealth for those 
who come after us. 

PREVENT FIRES 
PROTECT OUR FORESTS 
RESPECT THE LAW 
CONSERVE OUR RESOURCES OF 
GAME — FISH — FUR 

JOHN S. McDIARMID, Minister 
^The Department of Mines and Natural Resources^ 


—Xogberg— 

Útbreiddasta íslenzka vikublaðið i Vesturheimi. Sann- 
trjálslynt blað, er ávalt stendur á verði um sæntd ís- 
lenzkrar þjóÖmenningar. Lögberg kostar $3.00 um 
árið og borgist fyrirfram. 

Gefið verður út fyrir áramót minningarblað af Lögbergi 
í tilefni af 50 ára afmæli þess. Þá verður hver einasti 
kaupandi að vera skuldlaus við blaðið. 

I Útgefendur hlutafélagið 

umbia Press 

Limited 

Cor. CToronto oq Sarqent, tUinnipeq 






Forstöðunefnd íslendingadagsins 
Í937, tekur höndum saman vi8 alla 
íslendinga búsetta í Manitobafylki 
um þa8, a8 árna Hans Hátign 
Georgi konungi hinum sjötta og 
Hennar Hátign Elízabetu drotningu 
langs og farsæls stjórnarferils. 


Guð blessi konungsbjónin! 



Fiallkonan 


FRÚ ULIIAN MURDOCH 

(Lilja Grímsdóttír Eyman) 


—Photo by Gauvin-Gentzel, Winnipeg. 







lslendinqadagurinn 

FERTUGASTA OG ATTUNDA ÞJóÐHÁTÍÐ 
VESTU R-ISLENDINGA 


Forstöðunefndin: 


FriÖrik Sveinsson, forseti 

Stefán Eymundsson, vara-forseti 

Davið Björnsson, ritari 

Joe Sigurðsson, vara-ritari 

Geir Thorgeirsson, gjaldkeri 

Ásbjörn Eggertsson, vara-gjaldkeri, eignav 

Carl Thorlaksson 

J. J. Samson 

Eiríkur ísfeld 

Th. Thordarson, Gimli 

Guðm. Fjeldsted, Gimli 

Th. S. Thorsteinsson, Selkirk 


HALDINN 1 GIMLI PARK 
MANUDAGINN 2 . ÁGÚST 1937 



2 


ISLENDINQADAGURINN 


Jóns Bjarnasonar s kóli 


Skólinn flytur Vestur-íslendingum heillaóskir 
á þjóðiminningardegi þeirra. 


VESTUR-ISLENDINGAR stofnuðu skólann: hafa 
styrkt hann með fégjöfum ; hafa ávalt starfrækt hann ; 
kenna þar einir; og, án tillits til flokka, eiga hann. 

SKÓLINN hefir fjóra kennara með háskólamentun og 
góðri æfingu; býður alt nám, sem tilheyrir bekkjunum 
9.—12.; er nú eina æðri mentastofnun í Canada, sem 
veitir tilsögn í íslenzku; setur lægra kenslugjald en 
flestir aðrir jafngildir skólar. 

“ISLENDINGAR viljum vér allir vera” með þvi að hafa 
trú á skólanum, með því að styrkja hann af fremsta 
megni og með því að senda honum nemendur, 

NÆjSTA SKÓLA-ÁR hefst 16. september. öllum fyrir- 
spurnum fljótt og fúslega svarað. Tálsími skólans 
er 31 208. 

R. MARTEINSSON, Skólastjóri 

493 Eipton St.—Tals. 33 923 

A. R. MAGNÚSSON, Yfirkennari 

628 Victor St.—Tals. 21 518 








ÍSLENDINGADAGURINN 


3 


1 s 1 e n d. i n q adaqurinn 

þetta ár verÖur með svipuðu sni'Öi og síðastliðiÖ ár. Sérstakur pallur 
með sætum fyrir gullafmælis-börnin verið bygður, sem búist er við 
að fjölmenni á daginn. 

Fyrir íþróttir verða gefin peningaverðlaun og medalíur. 

Fjallkona dagsins, er eins og að undanförnu, ein binna glæsilegu 
og vinsælu íslenzkra kvenna — frú Lillian Murdoch í Selkirk, er 
hefir góðfúslega tekið að séra að koma fram sem ímynd vors ást- 
kæra fósturlands og bera börnum þess í f jarlægðinni kveðju og heilla- 
óskir. 

Á fyrstu síðu þessa rits eru prentuð nöfn allra þeirra nefndar. 
manna er kosnir voru á almennum fundi í Winnipeg til að vera for- 
stöðunefnd þessarar hátíðar. Auk þeirra voru kosnir á Girnli í nefnd: 
Hr. C. P. Paulson, hr. W. J. Árnason, hr. G. B. Magnússon, hr. 
Hannes Kristjánsson, hr. Thorbjörn Thorsteinsson og hr. C. Jó- 
hannsson, til samvinnu við Winnipegnefndina. 







ÍSLENDINGADAGURINN 



PENINGALÁN 


til K eimilis umbóta 


Á þessu ári verða hundruð heimilisfeðra yfir alt 
Canada, sem munu hagnýta sér peningalán stjórn- 
arinnar til heimilisaðgerða eða til endurbóta á hús- 
eignum sínum. Lán til þeirra nota eru nú fáanleg 
á öllum útbúum Royal Bankaris með hinum þægi- 
legustu skilmálum. Lántakendur verða að eiga heim- 
ili sín og hafa gott lánstraust, og vera færir um að 
borga þetta af tekjum sínum. Taka má lán alt að 
$2,000, til umbóta á húseigninni er endurgreiðist 
mánaðarlega á einu til fimm árum. YÖur er boðiÖ 
vinsamlegast að eiga tal við ráðsmann Royal Bank- 
ans sem næstur yður er, um þetta peningalán til 
heimilis umbóta. 

Biðjið um bæklinginn “Loans for 
Home Improvements.” — Hann 
útskýrir alt út í æsar þessari lán- 
veitingu til heimilisaðgerða við- 
komandi. 


ROYAL BANK 

O F CANADA 


THE 








ISLENDINGADAGURINN 














6 


ISLENDINGADAOURINN 



Make Your Coffee the 


//#> • 


Silex Way 


^ G i v e n a moderately 

É»»> good coff ee, a child 

S Jxn/mmf^ could make it success- 

'' / ' fully in a “Silex.” It 

j/ distills—producing fine, 

full-flavored coffee, free from metallic taste. Incidentally, 
very attractive on your table. 8-cup size, 4 g_ m g■ 

complete with stove and cord . ^/•“1* J 


<*T. EATON C? MTE o 


d. d. SWANSON & CO. LTD. 

FASTEIGNASALAR 

Verzla :meÖ fasteignir, verzlanir, ráSstöfum og lánum 
peninga, seljum eldsábyrgð o. fl. BréfaviSskifti á íslenzku. 

601 Paris Bldg. - Phone 90 221 - Winnipeg 


For Good Lumber at Reasonable Prices 

NORTH AMERICAN 

Lumber#^íx Supply 


COMPANYLlMITEO 

720 ROYAL BANK BLDG. 

Ynríls nf; 

TRANSCONA, WINNIPEG BEACH, SELKIRK, STONEWALL, 
BEAUSEJOUR, FLIN FLON and throughout the West 
























íþrótta- og verðlaunaskrá íslendingadagsins 1937 
i.—Börn upp að 6 ára aldri—25 yards 


1. Verðlaun.35 

2. Verðlaun.25 

3. Verðlaun.15 

2.—Stúlkubörn 6 til 8 ára—40 yards 

1. Verðlaun. 5 ° 

2. Verðlaun. 35 

3. Verðlaun.25 


HEADQUARTERS FOR 

PAINTS AND VARNISHES 

WESTERN PAINT CO. LTD. 

“The Painters Supply House” 

WINNIPEG - - - MANITOBA 

WHOLESALE ONLY 

















8 


1SLENDIN0ADAGURINN 



Official 

Atlas Tire Depot 

BRAKES - HEADLIGHTS 
WHEEL ALIGNMENT 
ETC. 


Qoodman’s 
Tire & Brake 
Seruice 

CHRIS GOODMAN, Prop. 
ZAiash-Lafayette ‘Dealer 
Cor. FORT & GRAHAM 
Phones: 92 355-91 168 


J. T. Thorson, K.C. 


fslenzkur lögfrœðingur 


Skrifstofa: 

803 GREAT WEST 
PERMANENT BLDG. 


Phone 92 455 


WINNIPEG, MANITOBA 


























ISLENDINGADAG-URINN 


9 


Imnpenal Bank of Canada 

Aðalskrifstofa: TORONTO, ONT. 

Banki þessi hefir þjónaÖ bygðarbúum í þessu héraði í mörg 
ár. Hann hefir jafnan haft að bjóða öll viðskiftaþægindi, 
sem bönkum heyra til, og ávalt veitt hreina og fljóta af- 
greiðslu. — Styrkið þessa stofnun með viðskiftum yðar. 

GIMLI OG RIVERTO-N ÚTIB.Ú 
J. C. B. Williamson, ráðsmaður. 

Winnipeg útibú eru :— 

MAIN og BANNATYNE 
SELKIRK og MAIN 
ARLINGTON og WESTMINSTER 
ST. VITAL 


íþrótta- og verdlaunasJcrá íslendingadagsins 1937 

3.—Drengir 6 til 8 ára—40 yards 

1. Verðlaun.50 

2. Verðlaun.35 

3. Verðlaun.25 

4.—Stúlkubörn 8 til 10 ára—75 yards 

1. Verðlaun. 5 ° 

2. Verðlaun.35 

3. Verðlaun.25 

U7Ken PAINTING — PAINT TO LAST 

USE 

“Diamcnd A " 

ABSOLUTELY PURE PAINT 

ASHDCH'N 9 I 

MAIN ST. AT BANNATYNE AVE. 





















10 


ÍSLENDINGADAGURINN 



INPUSTRY FARMIHG , 
k THE OOUBLE KEV J 
|XjO PROSPERITV^ 


Stofnuð 1886 


Kemur út á hverjum miðviku- 
degi. Er vinsælasta og elzta 
íslenzka vikublaðið. — Hefir 
frá upphafi flutt, og flytur enn, 
það sem fegurst, frjálsast og 
djarfast hefir birt verið í ljóði 
eða lausu máli vestan hafs. 


757 SARGENT 
Phone 88 184 


Lesið hana og kaupið 


Bezt þekta matvörubúSin 
í vesturbænum 


CThe Uikinq Press 

LIMITED 

Skrifstofa: 853 Sargent Ave. 
Tals.: 86 537 


GUNNL. JÓHANNSSON 

Eigandi 


Winnipeg, Manitoba 





ftj 



W 1 1 

N N 1 P € G L 1 

AA 1 T C 

















ÍSLENDINGADAQURINN 


11 



















12 


ÍSLENDINGADAGURINN 


#aubtn=#ent^el 

Companp 

AVENUE BUILDING 

MAKERS OF PORTRAITS 

Only Highest Class Work Done 

Jfor I&ememhrance , *. 

Old friendships are never forgotten, 
and old friends will glow with ap- 
preciation for that most personal 
gift, your Photograph. 

'-s 

CALL AND MAKE YOUR 

APPOINTMENT NOW! ! ! 

Telephone 24 487 


YOU CAN WHIP OUR CREAM 
BUT YOU CAN’T BEAT OUR MILK 

MCDECN l lll ll I 

Limited 

PHONE 201 101 

MILK, CREAM, BUTTER, ICE CREAM 













ISLENDING-ADAG-TJRINN 


13 



Góðir íslendingar eru þjóÖhollir þegn- 
ar kóngs og ríkis, jafnt og þeir eiga 
viðskifti við og samneyti með afkom- 
endum Fjallkonu Norðurhafsins. 


O>o \Jo JDjjerrang 
Cananliaii Siarnp Co» 

—Stimplagerðaverksmiðja— 

Rubber Stamps - Stencils - Seals 
Celluloid Buttons - Badges 

324 SMITH ST., WINNIPEG 
Phone 87 249 






tþrótta - og verðlaimaskrá íslendingadagsins 1937 


7.—Drengir 10 til 12 ára—100 yards 

1. Verðlaun.75 

2. Verðlaun.50 

3. Verðlaun.35 

8.—Stúlkubörn 12 til 14 ára—100 yards 

1. Verðlaun. 1.00 

2. Verðlaun.75 

3. Verðlaun.50 


















14 


ISLENDINGADAGURINN 





















ÍSLENDINGADAGURINN 


15 



tme 


HEALTH 


Dw 


PtRfECTIOM 


Cit €rmuh 

?INK ýor VOUNG OLO" 

ICE CREAM 

“ THE CR€Afvi c yf GOOD TASTf M 

ROR DGL/VÆ&V — -PHONE 


Iþrótta- og verðlaimaskrá Islendingadagsins 1937 


9. —Drengir 12 til 14 ára—100 yards 

1. Verðlaun. 1.00 

2. Verðlaun.75 

3. VerÖlaun.50 

10. —Stúlkur 14 til 16 ára—100 yards 

1. Verðlaun. 1.00 

2. VeríSlaun.75 

3. VerÖlaun.50 


XHERE IS AN 

IIITERTIATIOTIAL <TRUCK 

FOR EVERY JOB 

Half-Ton Pick-Ups - Panel Deliveries 

AND Trucks up to 15 Ton Carrying Capacity 

lntemational Ramester Co. of Can. Ltd. 

341 WILLIAM AVENUE 

Sales 88 655 — Phones — Service 24 437 









































tSLENDINGADAGURINN 


17 



SPLIT 

BOTTLES 

Now only 

5c 

See Your Nearest 
Dealer or Phone 
57 221 


Iþrótta- og verðlaumaskrá íslendingadagsins 1937 
ii.—D rengir 14 til 16 ára—100 yards 


1. Verðlaun. 1.00 

2. Verðlaun.75 

3. Verðlaun.50 

12.—Ógiftar stúlkur—100 yards 

1. Verðlaun. 1.50 

2. Verðlaun. 1.25 

3. Verðlaun. 1.00 


ISRJOMINN... 

sem aflað hefir sér mestra vinsælda 

Crescent Creamery Co. Ltd. 

Winnipeg 

















1S 


ÍSLENDINGA DAGURINN 












íaLENDINGADAG-URINN 


19 


HOT WATER INSTANTLY 

That is what you expect from your 
water heater—you’Il get it if you have 
an automatic Whitehead Monel-metal 
GAS water heater. Clear, sparkling, 
scalding water from a rustproof, leak- 
proof tank. Visit our Power Building 
showrooms and be convinced or phone 
904 321 or 904 312. 

INSTALLED FOR AS LOW AS 25c MONTHLY 


WINNIPEG ELECTRIC COMPANY 



Iþrótta- og verðlamiaskrá Islendingadagsins 1937 
13.—Giftar konur—100 yards 


1. VerÖlaun. 1 - 5 ° 

2. VerÖlaun. 1.25 

3. Verðlaun. 1.00 



14.—Giftir menn—100 yards 


1. VerÖlaun. 1.50 

2. Verðlaun. 1.25 

3. Verðlaun. 1.00 



















20 


ÍSLENDINGADAG-URINN 


VERY BEST WISHES 
from your 

Neighborhood 

Druggists 

ROBERTS & WHYTE 
LIMITED 

SARGENT AND SHERBROOK 

PHONE 27 057 

FOR COMPLETE 
DRUG STORE SERVICE 


Our different lines of Confec- 
tionery are carried in Gimli at 
the following stores: 

CENTRAL BAKERY 
FALCON CAFE 
J. GREENBERG 
GIMLI CO-OPERATIVE 
LAKESIDE TRADING CO. 
LYNGDAL& 

BJARNASSON 
TERGESSON DRUG 

Bond & Ronald 

Limited 

-winnipeg- 

Agents for: 

^ Crothers Sodas 

Manning Sweet Biscuits 
Brownie Chocolate Products 


MARYLAND & SARGENT SERVICE STATION 

BENNIE BRYNJOLFSON 


MARYLAND AND SARGENT 


PHONE 37 553 


GAS — OILS — TIRES — GREASE — ACCESSORIES 

General Repairs to all Makes of Cars 
Only Goods of Highest Standard of Quality carried in stock 

DEPENDABLE SERVICE 


WE HAVE SERVED THE ICELANDIC POPULATION 
FOR YEARS AND APPRECIATE THEIR PATRONAGE 

PHONE 25 133 

FOR QUALITY AT LOWEST PRICE 

SERVICE MEAT MARKET 

621 SARGENT AVE. : PHONE25 133 





































18LENDINGADAGUIÍINN 


21 


II. ÞÁT'TUR 

Byrjar kl. 11.30 f. h. 

VerÖlaunakepnin um silfurbikarinn, glímuibeltiÖ og skjöldinn 
byrjar kl. 11.30. Silfurbikarinn gefinn þeim, til eins árs, er flesta 
vinninga fær. BeltiÖ þeim, er flesta vinninga fær í íslenzkri glímu. 
Skjöldurinn þeim íþróttaflokki, til eins árs, er flesta vinninga fær. 

Hver íþrótt því aðeins þreytt, aÖ fjórir eÖa fleiri keppinautar 
gefi sig fram. 

Mörkum fyrir vinninga skal skift: 5 mörk fyrir fyrsta vinning; 
3 mörk fyrir annan vinning og 1 mark fyrir þriðja vinning. 

Verðlaun—medaliur og vörur verða veittar fyrir allar íþróttir. 

Glíman byrjar að afstöðnum ræðuhöldum. 

Eftirfylgjandi skrá skal fylgt, samkvæmt reglum Amateur 
Athletic Union of Canada. En þó hefir fonnaður íþróttanefndar- 
innar vald til að breyta henni, ef nauðsyn krefur. Fyrstu, önnur og 
þriðju verðlaun verða gefin fyrir eftirkomandi íþróttir: 

15. —100-yard Dash (Open) 

16. —Pole Vault 

17. —440-yard Race 

18. —Running High Jump 

19. —880-yard Race (Open) 

20. —Hop, Step and Jump 

21. —220-yard Race 

22. —Relay Race 

23. —Shot Put 

24. —Mile Race 

25. —100-yard Dash 

2Ó.—íslenzk glíma. 

Dansinn byrjar kl. 10 síðdegis og verður í danssal lystigarðsins; 
dansað verður til kl. 3 f. h. Gömlu og nýju dansarnir verða dansaðir. 





22 


ÍSLENDINGADAGURINN 


Q'Korqeirson 

ComjDanij 

printers 


Publishers of The Icelandic 
National “Almanak” 


674 Sarqenl Jlue. 

Winnipeg Manitoba 


Can You Think... 


. . . of anything that will 
wear you out quicker . . . 
make you feel older . . . 
than sore, tired, aching 
feet? Scientifically con- 
structed shoes, correctly 
fitted, will straighten up 
weak feet. Let us fit your 
feet. 


“You Are As Young As 
Your Feet.” 


lllacdonald 

SKoe Store Ltd. 

492-4 MAIN ST., WPG. 



COMPLIMENTS OF 


CENTCAL LALELy 

GIMLI, MANITOBA 
HERMANN H. EPP, Proprietor 


Phone 15 


P. O. Box 318 






















ISLENDINGADAaURINN 


23 


III. ÞÁTTUR 

Kl. i r^o e. h. 

Fjallkona dagsins, frú Lillian Murdoch. leggur blómsveig á 
landnemaminnisvarÖann. 

SungiS: Ó GuS vors lands 

Skemtiskrá 

1 GIMLI PARK KL. 2 E. H. 

Fjallkonan leidd til hásætis; sungiS : Ó GuÖ vors lands 
r. Sungið: O Canada. 

2. Fjallkonan flytur ávarp. 

3. Karlakór, undir stjórn Ragnars H. Ragnar. 

4. Forseti dagsins, Friðrik Sveinsson—ávarp. 

5. Karlakór. 

6. Ræður frá heiðursgestum. 

7. Karlakór. 

8. Minni íslands— 

Kvæði: Dr. Sig. Júl. Jóhannesson 
Ræða: Agnar R. Magnússon, M.A. 

9. Karlakór. 

10. Minni Vesturheims— 

11. Karlakór. 

Kvæði: Kristján Pálsson 
Ræða: Edvald B. Olson. 

12. Eldgamla ísafold—God Save The King 

Að kveldinu hefst samsöngur (aliþýðusöngvar) 
undir stjórn Ald. Paul Bardal 

Flljómsveit og dans í Gimli Pavilion — Aðgangur 250 
Aðgöngumiðar að dansinum verða til sölu kl. 9 að kvöldinu og áfram. 








Whereyour money GROWS 
while it PROTECTS 

Going to insure your life? Then 
remember this — The policy- 
holders of The Mutual JLife of 
Canada receive ALL the surplus 
earnings of the Company. They 
own it. Why not be one of them? 

HAROLD EGGERTSON, 

30] Lindaay Bldg., Winnipeg 

Phone 88 383. 

REPRESENTATIVE 

MUJUALIIFE 

IThMOF CANADA 


Compliments and 
Best Wishes 
from 


SPEIRS PARNELL 
BAKING COMPANY 
LIMITED 

“Feeding a City since 1882 ” 


























ISLENDINGADAGURINN 


25 


ísland 

“Þar roðnar aldrei sverS af banablóÖi, 
þar byggir gyÖjan min sín'himintjöld.’’ 

—B,en. Gröndal. 

Vér fornaldar dygðirnar dáum 
og drengskap, er aldrei vér sáum: 
þar alt sýnist lieilagt og háleitt, 
af hrifningu fólkið er dáleitt. 

Nú finst oss sem þjóðinni þrotinn 
sé þróttur, og flugvængur brotinn, 
og trústyrkur flúinn af Fróni 
og farinn með Hallgrími’ og Jóni. 

Já, þeir kunnu’ að blóta og bölva 
og brothættar sálir að mölva, 
og ógna með sífeldu suði 
um syndir — og refsing' frá guði. 

Þó gott sé hins gamla að minnast, 
er guðsorði hætt við að þynnast, 
sem tuggið er aftur og aftur:— 

Hann eyðist þess skapandi kraftur. 

Vér þykjumst ei þekkja né sjá menn, 
er þjóðina leiði sem spámenn:— 

En hvar er nú haglegar stjórnað ? 
á lielgara altari fornað ? 







26 


ÍSLENDINGADAGURINN 


<The UJatch Sho 

DIAMONDS - WATCHES 
Deferrecl Payiment Plan 




699 SARGENT AVE., WINNIPEG 

(í Lögbergsbyggingunni) 


Carl Thorlakson 

ú rsmiður 


Halldor Baldwin 

gullsmiður 


HAMINGJUÓSKIR PRÁ 


C. BEGGS 

TAILOR 

583 SARGENT AVE. 


SUITS MADE TO MEASURE FROM §21.50 AND UP 


SERVICE - COURTESY - QUALITY 

The Empire Sash & Door Co. Ltd. 

Supply 

EVERYTHING IN LUMBER FOR THE HOME 


























I8LENDINGADAGURINN 


27 


Það logar í ófriðar eldi 
hvert einasta “menningar ” veldi:— 
Til vopna og víga í samtíð 
þau veðsetja barnanna framtíð. 

Hver óþjóðin flýgur á aðra 
sem eitruð og hvæsandi naðra. 

Um háloftið herdrekar fljúga 
og helvízknm eldgusum spúa. 

En ísland sem öruggur klettur, 
liinn aleini friðsæli blettur. 

Þar heimssálin vakir á verði 
og veit ekki’ af byssu né sverði. 

Þó margur þar hörmung sé háður, 
er helvíti mildara’ en áður, 
og fordæmdu sauðirnir færri, 
en frelsaði hópurinn -stærri. 

Ef þjóðin er vegin í þátíð 
er þyngd hennar einstæð og fátíð'; 
en þó á hún sálríkri samtíð 
og sér út í dýrðlegri framtíð. 


Sig. Júl. Jóhcmnesson. 








28 


ISLENDINGADAGURINN 


Minni Veáturheims 


Þeir leita til þín enn úr austurvegi, 
sem æðra líf á jörðu vorri þrá. 

A himni þínum blikar brún af degi 
er böðlum hervalds ógnar mest að sjá. 

Og allir þeir, sem ánauð' reyrði böndum, 
og örbyrgð þjáir, fella hug til þín. 

Því kom þér úrvalslið frá mörgum löndum 
sem ljósi þínu felur börnin sín. 


Þú býður öllum beztu lífsins gæði; 
við borð þín full en enginn settur hjá. 
Þú heimtar aldrei auð né veizluklæði; 
en alúð, traust og sanna frelsisþrá. 

Að margir guldu vanþökk velgjörð þinni 
er vafalaust; en stærri er hópur sá, 
sem helgar þér það alt í eigu sinni, 
sem auðgar þig og hag þinn styðja má. 


Við Xslandsniðjar fluttum fjársjóð vestur, 
þann föðurarf, sem ganga skal í ætt. 

Og svo mun haldast hag-ur allra beztur, 
að lians sé vel og dyggilega gætt. 

Á þennan andans auð, í sögu og kvæðum, 
skal öllu meira en gullið rauða treyst. i 

Og munum vel, að á þeim fögru fræðum 3 

var feðra vorra sanna menning reist. 3 









ÍSLENDING-ADA G URINN 


2 


] 


Oft heimta þeir, sem betur vilja byggja, 
að burtu sé því gamla öllu fleygt. 

En ráð mun þó að láta ósnert liggja 
það lagið, sem að reyndist traust og seigt. 
0g eins mun bezt að stuðlar allir standi, 
er storminn þoldu og klufu alda flóð. 

Að eiga bjarg, en byggja hús á sandi, 
slíkt bráðræði ei sæmir neinni þjóð. 

Við látnm enn um áratugi marga, 
með einurð fullri hljóma norrænt mál. 

Og reynum ávalt öllu því að bjarga, 
sem eykur dug og göfgar þjóðarsál. 

Þú Vesturheimur, griðland þreyttra gesta, 
við göngum, frjálsir menn í lög þín inn. 
Þitt afl er frelsi, vit og viljafesta, 
sem virðir ætíð hæstan drengskapinn. 


K. 8. Pálsson. 







30 


ÍSLENDINOADAGURINN 


Álþýðu Söngvar. 


i. 

HvaS er svo glatt, sem gðSra vina 
fundur, 

er gleSin skín á vonarhýrri brá? 

Eins og á vori laufi skrýSlst lunduir, 
lifnar og glæSist hugarkætin þá; 
og meðan þrúgna gullnu tárin glóa 
og guSaveigar lífga sálaryl, 
þá er þaS víst, aS beztu blómin grða 
í brjðstum, sem aS geta fundiS til. 


2 . 

Ó, fögur er vor fðsturjörS 
um fríSa sumardaga, 
er laufin grænu litka börS 
og leikur hjörS I haga, 
en dalur lyftir blárri brún 
mót blíSum sðlarloga 
og glitrar flötur, glðir tún 
og gyllir sunna voga. 


3. 

Táp og fjör og frísklr menn 
finnast hér á landi enn, 
þéttir á velli og Þéttir I lund, 
þrautgðSir á raunastund. 
Djúp og blá blíSum hjá 
blika drðsum hvarmaljðs; 
norSurstranda stuSlaberg 
stendur enn á gömlum merg. 


4 . 

Fðsturlandsins Freyja, 
fagra Vanadís, 
mðSir kona, meyja, 
meStak lof og prís! 
BlessaS sé þitt blISa 
bros og gulliS tár; 

Þú ert lands og lýSa 
ijðs I þúsund ár. 


5. 

HeyriS morgun söng á sænum, 
sjáiS bruna fley 
undan hægum byrjar-blænum 
burt frá strönd og ey; 
sðlin skreytir skipa raSir, 
skín hver þunin voS; 
söngljðS kveSa sjðmenn glaSir 
snjalt á hverri gnoS. 


6 . 

StðS eg úti' I tunglsljósi, stðS eg út 
viS skóg 

—stórir komu skarar, af álfum var 
þar nðg; 

blésu Þeir á sönglúSra’ og bar þá aS 
mér fljðtt 

og bjöllurnar gullu á heiSskýrri nðtt. 


7. 

Frjálst er I fjallasal, 
fagurt I skðgardal. 

Heilnæmt er heiSloftiS tæra; 
hátt yfir hamrakðr 
himininn blár og stðr 
lyftist meS ljðshvolfiS skæra. 


8 . 

ólafur reiS meS björgum fram,— 
villir han stillir hann,— 
hitti fyrir sér álfarann. 

þar rauSur loginn brann; 
blíðan lagSi byrinn undan björgunum 
fram. 


8 . 

þú, sæla heimsins svalalind, 
ó, silfurskæra tár! 
er allri svalar ýta-kind 
og ðtal læknar sár. 



ÍSLENDINGADAGURINN 


31 


10 . 


14. 


ó, Guð vors lands! ó, lands vors GuS, 
vér lofum Þitt heilaga, heilaga nafn. 
Úr sólkerfum himnanna hnýta þér 
kranz 

þlnir herskarar tímanna safn. 

Fyrir þér er einn dagur sem þúsund ár, 
og Þúsund ár dagur, ei meir, 
eitt eilífðar smáblóm meS titrandi tár, 
sem tiIbiSur GuS sinn og deyr. 
íslands Þúsund ár, íslands þúsund ár, 
eitt eilífSar smáblóm meS titrandi tár, 
sem tilbiSur GuS sinn og deyr. 


11 . 

Eg man þá tíS I minni’ hún æ mér er, 
þá ársói .lífsinis hrann mér heitt á 
vanga, 

og vorblóm ungu vakti’ I brjósti mér, 
sem velkja. náSi’ ei hretiS enn hiS 
stranga. 


12 . 

SjáiS hvar sólin nú hnígur, 
svífur aS kvöld-húmiS rótt; 
brosir hún blítt, er hún sígur, 
biundar, senn foldarheims drótt. 
HeyriS þér klukkuna’, hún klingir viS 
lágt, 

kallar I húsin til aftansöngs brátt. 
Klukka! 6, fær oss nú fró, 
friSinn og heilaga ró. 


13. 

Vængjum vildi’ eg berast I vindalétt- 
um blæ, 

djarft um fjöll og dali og djúpan 
reginsæ. 

Vængjum HSa’ I lofti, viS ljósbjart 
sólar-hvel, 

vængjum sælum svífa, meS sigri yfir 
llf og hel. 


þú bláfjallr.geimur meS heiSjökla- 
hring, 

um hásumar flý eg þér aS hjarta. 

Ó, tak mig I faSm, minn söknuS burt 
eg syng 

:;:Um sumarkvöld viS álftavatniS 
bjarta:;: 


15. 

Svífur aS haustiS og svalviSri gnýr, 
svanurinn þagnar og heiSIóan flýr, 
blóm eru fölnuS I brekkunum öll; 
bylgjurnar ýfast og rjúka sem mjöll. 
Fleygir burt gullhörpu fossbúinn grár, 
fellir nú skóg-gySjan iSjagrænt hár. 


16. 

Nú er frrst á Frðni, 
frýs I æSum blóS, 
kveSur kuldaljóö 
Kári I jötunmóS; 
yfir laxalóni 
liggu; klakaþil, 
hlær viS hríSarbyl 
hamragil. 

Marar bára blá 
brotnar þung og há 
unnar-steinum á 
ygld og grett á brá; 
yfir afla-tjóni 
æSrast skipstjórinn, 
harmar hlutinn sinn, 
Hásetinn. 


17. 

:;:Til Austurheims vil eg halda, 

Þar hjartkærust ástin mln býr:;: 

:;:Bak viS fjöll og djúpa dali 

hún dvelur und laufgrænum meiS:;: 



32 


lSLENDINGADAGURINN 


18. 

Svíf Þú nú sæta söngjsins engla-mál, 
angriö aS bæta yfir mina sújí. 
Tónaregn þitt táramjúkt, 
titri niSur á hjartaS sjúkt. 

Eins og dala daggir svala 
þyrstri rós I þurk. 


19. 

FölnuS er lilja og fölnuB «r rós, 
fölnaS er himinsins blessaSa ljós. 
Hnýpinn er skógur og hnigiS er bar 
há’m sem aS áSur á björkunum var 


20 . 

Af staS burt í fjarlægS viS hornahljóS- 
in ströng, 

og hefjuim upp raddir i drengilegum 
söng. 

:;:sem morgunblær um löndin frelsió 
fer, 

og frjálsa glaSa lifiS ÞaS kjósum vér:;: 


21 . 

Geng eg fram á gnýpu og geigvæna 
brún, 

:;:djúpan lit eg dalinn og dáfögur 
tún:;: 


22 . 

Brosandi land, 

fléttaS með sólhýrum sundum, 
saumað með blómstrandi lundum. 
Draumhýra land. 


23. 

Eg berst 4 fáki fráum 
fram um veg, 
mót fjallahlíðum háum 
hleypi eg, 

og golan kyssir kinn; 

og á harða, harða spretti 

:;: hendist áfram klárinn minn:;: 


24. 

ísland, farsældar Frón 
og hagsældar hrimhvíta móðir, 
hvar er þín fornaldarfrægð. 
frelsið og manndáðin bezt? 


25. 

Lýsti sól stjörnustól, 

stirndi’ á Kánar-klæði, 

skemti sér vor um ver. 

vindur lék í næði; 

heilög sjón hló við Frón, 

himinn, jörð og flæði 

fluttu landsins fögur heillakvæði. 


26. 

Mér um hug og hjarta nú 
hljómar sætir líða. 
óma vorljóð, óma þú 
út um grundir víða; 
hljóma þar við hús þú sér 
hýrleg blómin skina; 

Fríðri rós, sem fyrir ber 
Færðu kveðu mina. 


27. 

Nú bhka við sólarlag sædjúpin köld; 
ó, svona’ ætti að vera hvert einasta 
kvöld; 

með hreinan og ljúfan og heilnæman blæ 
og himininn bláan og speglandi sæ. 


28. 

Nú er sumar, 
gleðjist gumar, 
gaman er I dag; 
brosir veröld víða, 
veðurlagsins blíða 
eykur yndishag. 


29. 

Sortanum birta bregður frl, 
brýst I austri roði um ský, 
fagur um haga dregur dagur 
dynur hanafjöðrum I; 
vakið ósmeikir vinir því, 
vakið og takið stál og blý; 
mál er óveilum hölum heilum 
herða sverða rimmu’ á ný. 



ÍSDENDINGADAGURINN 


33 


» 0 . 


34. 


Björt mey og hrein 
mér unni ein, 
á ísa-köldu landi; 
sárt ber eg mein 
fyrir silkirein, 
sviftur því trygðabandi. 


31. 

Látum af hárri heiðarbrún 
Ijðshraða svifa sjón 
sviptigið yfir Frðn, 


32. 

Bí-bí og blaka, álftirnir kvaka, 
eg læt sem eg sofi en samt mun eg vaka. 
Bíum-bíum bamba, börnin litlu ramba 
fram um fjallakamba að leita sér lamba. 


33. 

Máninn hátt á himni skín 
hrímfölur og grár; 
líf og tími líður, 
og Iiðið er nú ár. 

Bregðum blysum á loft, 
bleika lýsum grund, 
glottir tungl og hrín við hrönn 
og hratt flýr stund. 


Upp 4 himins bláum boga 
bjartir stjörnuglampar loga, 
yfir sjóinn undur breiða 
unaðsgeislum máninn slær. 
En hvað er fegurð himinsala, 
hvað er rðs og blðmin dala, 
mðti djúpu meyjarauga, 
mátt er allan sigrað fær? 


35. 

Hvert svífið þér svanir af ströndu, 
með söngvum í bláheiðan geim? 
Eg sé það á ölllu þér ætlið 
í ðsýnis fjariægan heim. 


36. 

Á heimsenda köldum vor ey gnæfir ein 
í yzta norðurs hafsauga bláu, 
þar fðstraðist þjóð vor við elds og ísa 
mein 

og áhrif af náttúrunni háu; 
og hér hefir glansað vor gulltíðar-öld, 
og geymt hér hefir saga sín fornu rúna- 
spjöld, 

drykkjað þjóð með þrótt 

á þrauta dimmri nðtt; 

ljúft oss iand vort er, 

því lífsrót vor er hér; 

vor köllun, vor dáð 

knýtt er fast við þetta land, 

svo lengi vér lífsins anda drögum. 



34 


ÍSLENDINGADACrURlNN 



ÖLLTJM ÞEIM MÖRGU, körlum og konum, sem 
hafa á einn og annan hátt að’stoðað Islendinga- 
dagsnefndina við þetta hátíðahald, tjáir nefndin 
sínar innilegustu þakkir. Hún óskar öllum sam- 
komugesLmum góðrar heimferðar og heillrar 
heimkomu. 


ÍSLENDINGAR hér í álfu hafa nú í fjörutíu 
oq sjö ár haldið þennan þjóðminningardag. •— 
ÍSLENDINGADAGURINN er óháður öllum öðr- 
um félagsstofnunwm vorum — hans eina stóra og 
göfuga markmið, er að minnast cettjarðar vorrar 
og menningar og blóðtengsla vorra við heima- 
þjóðvna. 


ÍSLENDINGAR VILJUM VÉR ALLIR 
VERA, sameinaðir í helgum hugsunum, lotningu 
og þahklœti til vorrar ástkæru móður í austri og 
syskina vorra er þar búa. 

MEGl SLÍKAR HUGSANIR VERA ÆTÍD 
GRUNDVÖLLURINN SEM VÉR BYGGJUM A 
ÞJÓÐHÁTÍÐAR-FÖGNUÐ VORN UM ÓKOMIA 
AR. 


Með beztu óskum um góða framtið. 


—Nefndin. 









Þegar þér komiÖ til Winnipeg og þurfið ný föt, 
finniÖ a <5 máli 

“HEllRI]” 

hjá THE BLUCO 

Margir Islendingar í Manitoba ganga í fötum frá okkur. 
Spyrjið Dóra Holm á Girnli 


MuniÖ aÖ vér gefum 75C hálsbindi meÖ hverjum alfatnaði 
eða yfirhöfn, sem hjá oss er keypt. 


Alfatnaðir, Hattar, Skyrtur og flest annað, er til 
karlmannafatnaðar telst. 


PHONE 80 659 RES. PHONE 23 757 

13LUCO 

MEN’S CLOTHES SHOP 


Umboðsmenn fyrir Scotland Woolen Mills, Winnipeg 





HENRY W. MEINDL, Manager 

488 MAIN ST„ WINNIPEG 













Hotel Como 

Gimli, Manitoba 




MIKE BILUK 
Eig-andi 



This is Coronation Year 
Drink Coronatioo Beer 



HAMINGJTJÖSKIR FRÁ 

SHEA'S 

Winnipeg Brewery Limited 





















